






ગતો...) 


આ ત્રણ મુખ્ય પ્રવાહો શાં 
પ્રસ્થાપિત કરવા જ્ઞાતિના ગણ સુધારક 
મહાનુભવોને પ્રમુખ યશ જાય છે. આપણી 
જ્ઞાતિને વિધર્મમાંથી સનાતની બનાવવા આ 
મહાનુભાવોએ સમય-સમય પર વિ[વિધ 
આદરણીય સંતોનું માર્ગદર્શન અને તેમના 
સહયોગથી જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરી 
જ્ઞાતિજનોને સનાતની બનાવવા ભગીરથ કાર્યો 
કરેલ છે. તેમના અમુલ્ય યોગદાનને જ્ઞાતિજનોએ 
સદૈવ યાદ રાખી તેમની ચીંધેલ રાહે આગળ વધી 
સાચી શ્રદ્ધાંજાલે અર્પણ કરીએ, તો આપણે સાચા 
અનુયાયીઓ કહેવાને લાયક ઠરીએ. 

પહેલો પ્રવાહઃ આ કાળ એવો હતો કે, 
આપણી સંપુર્ણ કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ 
સતતાતત ધર્મની રાહથી વિચલિત થઈ ગઈ હતી. 
ત્યારે સુધારાની શરૂઆત ગામ નેત્રાવાળા પુજ્ય 
કેશરા મુખી સાંખલા [કેશરા પરમેશ્ચરા) એ કરેલ. 
સંવત ૧૮૬૧ ના ફાગણ વદ ૧૧ [તા. ર૬- 
માર્ચ-૧૮૦૫) ના દિવસે નેત્રા ગામે એક સુથારને 
ઘેર સ્વામિનારાયણના બે સતો મુક્તાનંદજી અને 
સ્વરૂપાનંદજીનો સંપક કેશરા મુખી અને તેમના 
તાના ભાઈ નાથા મુખીનો થયો. આ સંતો પાસે 
બેસીને કેશરા મુખીએ સત્સંગ કર્યો, જ્ઞાન ગોષ્ઠી 
કરી અને તેમના મનમાં ઉદભવેલા સંશયના 
સમાધાન માટે સંતો સાથે પ્રશ્નોત્તરી કરી. તેમને 
સનાતન ધર્મનો સાચો રાહ એ સંતો પાસેથી 
સાંપડ્યો અને તેજ દિવસે રાત્રે ૮ વાગે, કેશરા 
મુખીએ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સ્વીકારી 
સતપથ સંપ્રદાયને તિલાંજલી આપી સનાતન ધર્મ 
અંગીકાર કર્યો. 

વિક્રમ સંવત ૧૮૬૫ ના ફાગણ સુદ બીજ 
(તા. ૧૬-ફેભ્રુઆરી-૧૮૦૯) ની રાત્રે કેશરા 
મૃખીએ તેમના ભાઈ સાથે ભગવાન શ્રી 
સ્વામિનારાયણના પ્રત્યક્ષ દશન કરવા 
અમદાવાદ જવા પ્રયાણ કર્યું. ઘણી મુશ્કેલીઓ 
વેઠી તેઓ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાનના પ્રત્યક્ષ 
દર્શન સવંત ૧૮૬૫ ના ફાગણ સુદ ૧૩ [તા. 
ર૮-ફેબ્રુઆરી-૧૮૦૯) ના સાજે પ (પાંચ) વાગે 
કરી શક્યા અને શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનતા 
હાથેથી કંઠી પહેરીને તેમજ તેમની પાસેથી ગુરુ 
મંત્ર અને આશીર્વચન લઇ કચ્ઇમાં પાછા ફર્યા. 
પછી તેમણે પોતાની બધીજ શક્તિ પાટીદાર 
જ્ઞાતિમાં ધર્મ જાગૃતિ લાવવામાં ખર્ચી નાખી. 
ગામેગામ ઘુમી જ્ઞાતિના માર્ગ ભુલેલા ભાઈ- 
બહેનોને શુદ્ધ સનાતન ધર્મના સાચા રાહ ઉપર 
લાવવા પ્રયાસો કર્યા. જેના પરિણામે ૭ ગામોમાં 
અંદાજે ૧૦૦૦ થી ૨૦૦૦ જેટલી સંખ્યામાં 
જ્ઞાતિના ભાઈઓ મુખીના સાથીદાર બન્યા અને 
સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સ્વીકાર્યો. 

બીજો પ્રવાહઃ પ.પૂજય નારાયણજી 
બાપાએ સંતો શ્રી રામૅશ્વર મોરારજી 
(ઢોલેરાવાળા અને મહાત્મા નથ્થુરામ શર્માના 
માર્ગદર્શનમાં પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં વટલાયેલા 
હજારો જ્ઞાતિભાઈઓને પવિત્ર સનાતન વૈદિક 
ધર્મમાં પરત લાવવા ભગીરથ પ્રયાસો કર્યા. 
આવા ધરમવીર અતે હિંમતવાન નરવીરનું જીવન 
જ્ઞાતિના સર્વે ભાઈ-બહેનો માટે પ્રેરણારૂપ તેમજ 
આદર્શછે. આપણે સૌ કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ 
હમેશાને માટે તેના તણી રહેશે. 








ખ્મ 


શક] 11૧: 


2020-11 -રદ્ાંદ્વા।1૬[1| [11111] --૦પ૫1૦૦ ૦0 [-)011161 1/11 2િલ્'દવ1061હ [1072] 


મ ક સબાતબ ધર્મ પત્રિકા ક. ભ અ ઇના 
નાતિવીરને આપીએ સાચો ત્યાય 


નરા વિશ્રામ કાનાણી - પ્રમુખશ્રી, શ્રી અખેલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ.... 
આપણી સમાજના ત્રણ મુખ્ય સુધારાવાદીઓ થઈ ગયા.. 


૫. પૂજ્ય કેશરા પરમેશ્ચરા - સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સનાતન વૈદિક ધર્મ, 


૫. પૂજ્ય નારાયણ રામજી લીંબાણી - સતાતન વૈદિક ધર્મ, 


૫. પૂજ્ય રતનશી ખીમજી ખેતાણી - લક્ષ્મીનારાયણ ઇષ્ટદેવ સાથે સનાતન વેદિક ધર્મ. 


શિ. 


407: 1. 


રામેશ્વર મહારાજે નારાયણજી બાપા સાથે 
અન્ય છ (૬) જ્ઞાતિવીરોને દેહશુદ્ધિ તેમજ 
ઉપવિત (જનોઇ)નો સંસ્કાર ગોદાવરીના પવિત્ર 
કાઠે શ્રી ત્રંબકેશ્વર નાશિકમાં, પ્રસિદ્ધ વેદવિત 
વિદ્વાન બ્રાહ્મણો દ્વારા, સંવત ૧૯૬૪ના જેઠ સુદ 
પાંચમને ગુરુવારે (તા. ૦૪-જૂન-૧૯૦૮) ના 
કરાવેલ, 

તારાયણજી બાપાએ પીરાણા સતપંથમાં 
ચાલતી પોલને ઉજાગર કરતો ગ્રંથ "પીરાણા 
સતપથની પોલ' પ્રકાશિત કરી જ્ઞાતિજનોને 
જાગ્રત કરેલ. તેઓએ સુધારા માટે જ્ઞાતિમાં 
સુધારક મંડળ તેમજ યુવક મંડળની સ્થાપના શ્રી 
રતનશી ખીમજી ખેતાણીની આગેવાની હેઠળ 
કરાવી. તેમજ ત્રણ-ત્રણ જ્ઞાતિ પરિષદો કરાંચી 
અને મુંબઈમાં વર્ષ ૧૯૨૦, ૧૯રર અને૧૯ર૪ 
મા ભરાવી, જાગૃતિ લાવવા પ્રયત્તો કરેલ. આ 
જાગૃતિ અભિયાનમાં તારાયણજી બાપાને સાથ 
આપનાર સુધારાવાદીમાં ખાસ વ્યક્તિ તરીકે 
મુખ્ય ભાગ ભજવનાર શ્રી રતનશી ખીમજી 
ખેતાણીની ભૂમિકા તન, મન અને ધનથી 
મહત્વની રહી. 

નારાયણબાપાની આગેવાની હેઠળ 
દેહશુદ્ધિ કરાવનાર “શુદ્ધિવાળાઓ''એ પીરાણા 
સતપથવાળા સાથે ખાવાપીવાના વ્યવહાર સદંતર 
બંધ કર્યા હતા. એમનો [નિયમ એટલો રૂઢિચુસ્ત 
હતો કે, જે લોકો સનાતની બની ગયા હોય પણ 
દેહ શુદ્ધિ ના કરવી હોય, તો તેવા લોકો સાથે પણ 
ખાવા પીવાનો વ્યવહાર ના રાખતા. ભેદભાવ 
એટલો ઘર કરી ગયો હતો કે જ્ઞાતિત્તું જમણ હોય 
તો શુદ્ધિવાળા પોતાના જમણતી અલગ વ્યવસ્થા 




















રાખતા અને આમંત્રણ પત્રિકામાં આ બાબતે 
વિશેષ નોંધ છપાવતા. આમ પોતાને અન્યો થી 
વિશેષ અને ઉચ્ચ બતાવવાનો સંદેશ આપતા. 
આના કારણે શુદ્ધિવાળાઓ જ્ઞાતિમાં લોકપ્રિયતા 
ના મેળવી શક્યા. એક અંદાજ પ્રમાણે તેઓ 
લગભગ માત્ર ૧૦૦૦ લોકોની દેહ શુદ્ધિ વિધિ 
કરાવી શકયા. 

બીજીબાજુ પીરાણા સતપંથના ગેઢેરાઓએ 
આવા શુદ્ધિવાળા ભાઈઓના કુટુંબીઓ, સગા- 
સંબંધીઓને ખૂબ જ કનડવા લાગ્યા અને 
સનાતનીઓને જ્ઞાતિબહાર કરવા લાગ્યા. 
શુદ્ધિવાળા કેટલાક ભાઈઓ પણ સગા- 
સંબંધીઓની તકલીફ જોઈ ઉપવિત (જનોઈ) 
ઉતારી, પાછા સતપંથમાં ભળી, ખાવા-પીવાનો 
વ્યવહાર શરૂ કરવા લાગ્યા. આના કારણે 
સુધારાની ચળવળને મોટી અસર થઇ અતે 
ચળવળ લગભગપડી ભાંગી. 

આ ચળવળ દરમ્યાન આપણી ક. ક. પા. 
જ્ઞાતિના સંતશ્રી લાલરામજી મહારાજના પટ 
શિષ્ય ઓધવરામજી મહારાજની મુલાકાત વડીલ 
શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી સાથે થઈ. સનાતની 
ચળવળની બગડતી ગંભીર પરિસ્થિતિ અંગે થયેલ 
વાર્તાલાપ પછી શ્રી રતનશી બાપાના વિચારોમાં 
પરિવર્તન આવ્યુ. 

ઓધવરામજી મહારાજે રતનશી બાપાને 
ભલામણ કરી કે, તમો શુદ્ધિવાળા ભાઈઓ જ્ઞાતિ 
સાથેનો સંબંધ તોડી નાખી સુધારાની આશા રાખો 
છો, તે શક્ય નથી જણાતું. હાલ તમે અલ્પ 
સંખ્યામાં છો, માટે અગર તમે જ્ઞાતિ બહાર થઈ 
જશો તો તમારા વ્યવહારો અટકી જશે. તમે જ્યારે 









બહુ સાંખ્યક થઈ જાઓ ત્યારે સતપંથવાળા સાથે 


સંબંધ કાપી શકો, પણ અત્યારે નહીં. બીજીબાજુ 
શુદ્ધિવાળાઓના આવા વ્યવહારથી સામાન્ય 
જ્ઞાતિભાઈઓને પણ શુદ્ધિવાળા ભાઈઓ પ્રત્યે 
સ્વભાવિક અણગમો ઉત્પન્ન થયો હતો... કે 
અમારી સાથે ખાવાપીવાના સંબંધો નથી એટલે 
તમે અમારા શેના ? સત ઓધવરામજી 
મહારાજના સૂચન બાબતે રતનશીબાપાએ 
નારાયણજીબાપા સાથે ખૂબજ નિખાલસ ચર્ચા 
કરી. પરંતુ નારાયણજીબાપા આ બાબતે કઈ પણ 
બાંધછોડ કરવા તૈયાર થયા નહીં. એટલે નાછૂટકે 
રતનશીબાપાએ નારાયણજી બાપા પાસેથી દુઃખી 
મને રજા લઇ, અલગ થઈ સુધારાની ભાંગી પડેલ 
ચળવળને આગળ ધપાવવા, પ.પુજય સંત 
ઓધવરામજી મહારાજનું સાનિધ્ય સ્વીકાર્યું. 

ત્રીજો પ્રવાહ: જ્ઞાતિમાં ખરેખર ધાર્મિક 
જાગૃતિ લાવવાનો સાચો શ્રેય આ ત્રીજા પ્રવાહના 
શિરે છે. આ પ્રવાહના આગેવાનાંને 
“સુધારાવાદીઓ “કહેવાતા. ઉપર જણાવ્યા 
પ્રમાણે બીજા પ્રવાહની જાગૃતિમાં આવેલ ઓટ- 
સ્થાગેતતા આવતાં પરમ પૂજય જ્ઞાતિવીર શ્રી 
રતનશીબાપાએ, પ. પુજય ઓધવરામજી 
મહારાજની સલાહ અને માર્ગદર્શનમાં શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનને જ્ઞાતિના ઇષ્દેવ 
તરીકે સ્વીકારી સનાતની ચળવળને તત-મન- 
ધનથી ખુબ જ વેગવાન બનાવી. આજે આપણે 
જોઈ શકીએ છીએ કે જ્ઞાતિનો ખૂબ જ મોટો વર્ગ 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનને ઇષ્ટદેવ તરીકે 
સ્વીકારી પીરાણા-સતપંથને સદતર છોડી મુળ 
સનાતન ધર્મમાં પ્રવૃત્ત છે. અગાઉ જણાવેલ 
પ્રવાહો કે જેમાં સિમિત અલ્પસંખ્યામાં લોકો 
સનાતની બન્યા હતા, તેની સરખામણીમાં આ 
પ્રવાહમાં લાખો લોકો સનાતની બન્યા. ૫% 
લોકોને છોડી, લગભગ સંપુર્ણ જ્ઞાતિ સનાતની 
બની ગઈ છે, એવુ પણ કહી શકાય. આજે કર્ક 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાત્તિ સનાતતતી હોવાનુ ગૌરવ 
અનુભવતી હોય તો તેનો મુખ્ય શ્રેય ત્રીજા 
પ્રવાહને છે, જેની જાણ આજતા યુવા વગને હોવી 
ખુબજ જરૂરી છે. 

શરૂઆતમાં રતનશીબાપાએ પણ 
શુદ્ધિકરણ કરાવી દસ વર્ષ સુધી જ્ઞાતિ સાથે ખાવા- 
પીવાના વ્યવહાર બંધ કર્યા હતા. પરંતુ જ્ઞાતિ 
સુધારાની ચળવળ પડીભાંગતા તે આગળ ધપે એ 
હેતુથી તેમના વિચારોમાં પરિવર્તન કર્યું. ખાવા- 
પીવાનો વ્યવહાર તેઓએ જ્યા પીરાણા- 
સતપથની ક્રિયાકર્મ ન થતાં હોય, તેમજ અમી કે 
નુર કે પાવળની ગોળીનો વપરાશ ન થતો હોય, 
ટૂંકમાં સનાતની બની ગયા હોય પણ દેહ શુદ્ધ તતા 
કરવી હોય એવા જ્ઞાતિ-સમૃહ એકઠો મળે ત્યાં 
જ્ઞાતિ ગગાસ્વરૂપમાં જમવાનુ ઉચિત માની તેમણે 


શરૂ કરેલ સુધારાની મઉરામેરેરણિ ભ ળાવાઉ()[1] 


રતનશી બાપાએ મનથી સનાતન ધર્મ 
સ્વીકારવાના મુદ્દા પર વધારે ભાર આપ્યો, નહીં 
કે દૈહશુદ્ધિ જેવા કર્મકાંડો ઉપર. પહેલાં માણસ 
દિલથી સનાતન ધર્મ સ્વીકારે તો પછી ધીરે-ધીરે 
કર્મકાંડ થઈ પડશે. આ તેમની રણનીતિ હતી, જે 
ખુબ જ સફળ રહી. ૫. પુજ્ય ઓધવરામજી 
મહારાજના સાનિધ્યમાં ગામે-ગામ પ્રચાર-પ્રસાર 


અનુસધાન પાના ન. 






મે મ જે જે જે જ જ જ જ કુ જ” 9” ક ૪ 


111116: 1110:////0/પ/.1૦106|વદ્ઞ'.૦૦।૧/101દ1/ 2૮0૦ 1012 
૦1દ[: 11 છજી'૦૮10૮વદ્વા'.૦૦11 





રેલ્તાં ગ્તિઘાવતા' 110121 


1115 000૦૯/1[૫૯1/1॥પ૫૦/ત111ત૦€/11ત1૯ા1ત| 1104૫/ 0૯€ 
[150 [01 [€૯5૦૧1/1, ૫૦૦૨1115, 110 [011૫41૯ ડલ! 
[0૫1[005૬૯5. /11)/ ડપ૦”ડાતા1ઢ ૦. 5/51011ત1|0€ 
[€[2010૧ંપલ॥ં૦1, 1(૯€વાંડા10૫1૫૦1, (૯૦૯૬૨1૬, 10411, 
5૬૫૦-|૯૯।11ડાં1ટ, 5૫/૬1૯€11ત1€ ડ૫0[010/, ૦1 વાંડા10પ॥૦।1 
111 ત1]/ [0111 10 ત110/010€ 5 €)(01“€551૫/ 1૦01010૧૯11. 





110 ||01ત/ ૧૦૯૦5 101 દાં/€ તા1/ ૫/૧[1110/ €)00"€55 ૦1 11101૯0 ૦ 11ત1₹€ ત1/ 
[€[001€૬૨।૧1141101 11041 1૫1૯€ ૮0૦11૫૯115 ૫/11 0૯€ ૮૦11001૯1૯ ૦1 2૮0૫1૮1૯ 0૦1 ૫0 10 
વંતલ૯. 110 ||01ત1/ ૬ત| 101 00 ૧0૯ 1017 તા 1055, 2011015, ઉંદાં11ડ, 
[0170€€૯ 185, વંલા1વા ઉં, ૦ €૦ડ1ડ ૦ વેંઢા1ત28€5 /12150૦૯૦€૫/૦ ૦1 [10૦0/ડ૬૦૯૫૦1 
૫૬5૯૯ વઢા1ડાં1ટ વાં"“૯૦૫/ ૦1 |100ાં"૯૯01/ [1 ૮૯૦110૯૯0૦1 ૫/10 ૦1 તાવંડાં1ટ ૦૫1 0૦1 (10૯ 
[150 ઉં (ઊડ 1141૯11. 


"| પલ115 તવ ૮૦1૧1૫0115 01 ૫5૦૯: 11010://0/0/0/.1€૧1041વતા".€૦।11 


100૫1 ર૯ 221|વતા' 000165 


રિ€તાં તા॥ંવંતા“ડ [11155101 |5 10 ૦[૪ુવ1117€ 1100 [11011101101 ૦11 5410૮11111 [લંદાં૦11, 
૫/01 15 ત 1પા7તા1 15111 ૬૦૯૯ ૦1 5૧ 0૧1001 ઈ 1511, દવ 10 11021૮૦ [1 
[111૫/€1[5ત11// 2€€૯ડડાં0ર તા1વં પડલીપાં. રિલ્તાં ગિતાંવંવ" 3001:5 10105 1૦૮૧૦1૧૬ 
વાંડ૯૦૪/૯ 110€ [141 ૯11ત| ૦1 52100410 ૦111૯ ૫/111€ 101011ટુ ૧૫૫1૦1૬ તાવ 
[€૬૦૮101૯€5 [11 ધૌાલાં' વાપવાંલડ. ૪૦૫ લત્તા] [0100/ 1[101€ 0 પંડાંપ1ટ 
1110://0/0/0/.1€01041|વતઢા-.૯૦।11 


)વધતા)/ 4011૯૧ 0)/ ર૯તાં વાવતા 
01૫: તા-રિલતાં ગિત॥ંવંતા” 
૦-1૯૮10વ॥ંવતા.૮૦11, ૦૫, 
લળઊવાં|-11વઢાં161૯104વ1ંવંતા'.૯૦11, ૯-૫ 
041€:2021.03.02 16:56:10 4-05'30' 


બ્ર 


રિલ્તાં ગ્તિધાંવંવા' 
ઇા1વપ્લાં 1પ 


2020-11 -રદ્ાંદ્વા।1૬[1| [11111] --૦પ૫1૦૦ ૦0 [-)011161 1/11 2િલ્'દવ1061હ [1072] 





ગતો...) 


આ ત્રણ મુખ્ય પ્રવાહો શાં 
પ્રસ્થાપિત કરવા જ્ઞાતિના ગણ સુધારક 
મહાનુભવોને પ્રમુખ યશ જાય છે. આપણી 
જ્ઞાતિને વિધર્મમાંથી સનાતની બનાવવા આ 
મહાનુભાવોએ સમય-સમય પર વિ[વિધ 
આદરણીય સંતોનું માર્ગદર્શન અને તેમના 
સહયોગથી જ્ઞાતિમાં સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરી 
જ્ઞાતિજનોને સનાતની બનાવવા ભગીરથ કાર્યો 
કરેલ છે. તેમના અમુલ્ય યોગદાનને જ્ઞાતિજનોએ 
સદૈવ યાદ રાખી તેમની ચીંધેલ રાહે આગળ વધી 
સાચી શ્રદ્ધાંજાલે અર્પણ કરીએ, તો આપણે સાચા 
અનુયાયીઓ કહેવાને લાયક ઠરીએ. 

પહેલો પ્રવાહઃ આ કાળ એવો હતો કે, 
આપણી સંપુર્ણ કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ 
સતતાતત ધર્મની રાહથી વિચલિત થઈ ગઈ હતી. 
ત્યારે સુધારાની શરૂઆત ગામ નેત્રાવાળા પુજ્ય 
કેશરા મુખી સાંખલા [કેશરા પરમેશ્ચરા) એ કરેલ. 
સંવત ૧૮૬૧ ના ફાગણ વદ ૧૧ [તા. ર૬- 
માર્ચ-૧૮૦૫) ના દિવસે નેત્રા ગામે એક સુથારને 
ઘેર સ્વામિનારાયણના બે સતો મુક્તાનંદજી અને 
સ્વરૂપાનંદજીનો સંપક કેશરા મુખી અને તેમના 
તાના ભાઈ નાથા મુખીનો થયો. આ સંતો પાસે 
બેસીને કેશરા મુખીએ સત્સંગ કર્યો, જ્ઞાન ગોષ્ઠી 
કરી અને તેમના મનમાં ઉદભવેલા સંશયના 
સમાધાન માટે સંતો સાથે પ્રશ્નોત્તરી કરી. તેમને 
સનાતન ધર્મનો સાચો રાહ એ સંતો પાસેથી 
સાંપડ્યો અને તેજ દિવસે રાત્રે ૮ વાગે, કેશરા 
મુખીએ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સ્વીકારી 
સતપથ સંપ્રદાયને તિલાંજલી આપી સનાતન ધર્મ 
અંગીકાર કર્યો. 

વિક્રમ સંવત ૧૮૬૫ ના ફાગણ સુદ બીજ 
(તા. ૧૬-ફેભ્રુઆરી-૧૮૦૯) ની રાત્રે કેશરા 
મૃખીએ તેમના ભાઈ સાથે ભગવાન શ્રી 
સ્વામિનારાયણના પ્રત્યક્ષ દશન કરવા 
અમદાવાદ જવા પ્રયાણ કર્યું. ઘણી મુશ્કેલીઓ 
વેઠી તેઓ શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાનના પ્રત્યક્ષ 
દર્શન સવંત ૧૮૬૫ ના ફાગણ સુદ ૧૩ [તા. 
ર૮-ફેબ્રુઆરી-૧૮૦૯) ના સાજે પ (પાંચ) વાગે 
કરી શક્યા અને શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનતા 
હાથેથી કંઠી પહેરીને તેમજ તેમની પાસેથી ગુરુ 
મંત્ર અને આશીર્વચન લઇ કચઇમાં પાછા ફર્યા. 
પછી તેમણે પોતાની બધીજ શક્તિ પાટીદાર 
જ્ઞાતિમાં ધર્મ જાગૃતિ લાવવામાં ખર્ચી નાખી. 
ગામેગામ ઘુમી જ્ઞાતિના માર્ગ ભુલેલા ભાઈ- 
બહેનોને શુદ્ધ સનાતન ધર્મના સાચા રાહ ઉપર 
લાવવા પ્રયાસો કર્યા. જેના પરિણામે ૭ ગામોમાં 
અંદાજે ૧૦૦૦ થી ૨૦૦૦ જેટલી સંખ્યામાં 
જ્ઞાતિના ભાઈઓ મુખીના સાથીદાર બન્યા અને 
સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સ્વીકાર્યો. 

બીજો પ્રવાહઃ પ.પૂજય નારાયણજી 
બાપાએ સંતો શ્રી રામૅશ્વર મોરારજી 
[ઢોલેરાવાળા) અને મહાત્મા નથ્થુરામ શર્માના 
માર્ગદર્શનમાં પીરાણા સતપંથ ધર્મમાં વટલાયેલા 
હજારો જ્ઞાતિભાઈઓને પવિત્ર સનાતન વૈદિક 
ધર્મમાં પરત લાવવા ભગીરથ પ્રયાસો કર્યા. 
આવા ધરમવીર અતે હિંમતવાન નરવીરનું જીવન 
જ્ઞાતિના સર્વે ભાઈ-બહેનો માટે પ્રેરણારૂપ તેમજ 
આદર્શછે. આપણે સૌ કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ 
હમેશાને માટે તેના ત્કણી રહેશે. 


00 કાયો પરગા દાગ ।। 
વિસરાયેલા 





ખ્મ 





શક] 11૧: 





૫. પૂજ્ય કેશરા પરમેશ્ચરા - સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સનાતન વૈદિક ધર્મ, 


૫. પૂજ્ય નારાયણ રામજી લીંબાણી - સતાતન વૈદિક ધર્મ, 


૫. પૂજ્ય રતનશી ખીમજી ખેતાણી - લક્ષ્મીનારાયણ ઇષ્ટદેવ સાથે સનાતન વેદિક ધર્મ. 


શિ. 


407: 1. 


રામેશ્વર મહારાજે નારાયણજી બાપા સાથે 
અન્ય છ (૬) જ્ઞાતિવીરોને દેહશુદ્ધિ તેમજ 
ઉપવિત (જનોઇ)નો સંસ્કાર ગોદાવરીના પવિત્ર 
કાઠે શ્રી ત્રંબકેશ્વર નાશિકમાં, પ્રસિદ્ધ વેદવિત 
વિદ્વાન બ્રાહ્મણો દ્વારા, સંવત ૧૯૬૪ના જેઠ સુદ 
પાંચમને ગુરુવારે (તા. ૦૪-જૂન-૧૯૦૮) ના 
કરાવેલ, 

તારાયણજી બાપાએ પીરાણા સતપંથમાં 
ચાલતી પોલને ઉજાગર કરતો ગ્રંથ "પીરાણા 
સતપથની પોલ' પ્રકાશિત કરી જ્ઞાતિજનોને 
જાગ્રત કરેલ. તેઓએ સુધારા માટે જ્ઞાતિમાં 
સુધારક મંડળ તેમજ યુવક મંડળની સ્થાપના શ્રી 
રતનશી ખીમજી ખેતાણીની આગેવાની હેઠળ 
કરાવી. તેમજ ત્રણ-ત્રણ જ્ઞાતિ પરિષદો કરાંચી 
અને મુંબઈમાં વર્ષ ૧૯૨૦, ૧૯રર અને૧૯ર૪ 
મા ભરાવી, જાગૃતિ લાવવા પ્રયત્તો કરેલ. આ 
જાગૃતિ અભિયાનમાં તારાયણજી બાપાને સાથ 
આપનાર સુધારાવાદીમાં ખાસ વ્યક્તિ તરીકે 
મુખ્ય ભાગ ભજવનાર શ્રી રતનશી ખીમજી 
ખેતાણીની ભૂમિકા તન, મન અને ધનથી 
મહત્વની રહી. 

નારાયણબાપાની આગેવાની હેઠળ 
દેહશુદ્ધિ કરાવનાર “શુદ્ધિવાળાઓ''એ પીરાણા 
સતપથવાળા સાથે ખાવાપીવાના વ્યવહાર સદંતર 
બંધ કર્યા હતા. એમનો [નિયમ એટલો રૂઢિચુસ્ત 
હતો કે, જે લોકો સનાતની બની ગયા હોય પણ 
દેહ શુદ્ધિ ના કરવી હોય, તો તેવા લોકો સાથે પણ 
ખાવા પીવાનો વ્યવહાર ના રાખતા. ભેદભાવ 
એટલો ઘર કરી ગયો હતો કે જ્ઞાતિત્તું જમણ હોય 
તો શુદ્ધિવાળા પોતાના જમણતી અલગ વ્યવસ્થા 




















રાખતા અને આમંત્રણ પત્રિકામાં આ બાબતે 
વિશેષ નોંધ છપાવતા. આમ પોતાને અન્યો થી 
વિશેષ અને ઉચ્ચ બતાવવાનો સંદેશ આપતા. 
આના કારણે શુદ્ધિવાળાઓ જ્ઞાતિમાં લોકપ્રિયતા 
ના મેળવી શક્યા. એક અંદાજ પ્રમાણે તેઓ 
લગભગ માત્ર ૧૦૦૦ લોકોની દેહ શુદ્ધિ વિધિ 
કરાવી શકયા. 

બીજીબાજુ પીરાણા સતપંથના ગેઢેરાઓએ 
આવા શુદ્ધિવાળા ભાઈઓના કુટુંબીઓ, સગા- 
સંબંધીઓને ખૂબ જ કનડવા લાગ્યા અને 
સનાતનીઓને જ્ઞાતિબહાર કરવા લાગ્યા. 
શુદ્ધિવાળા કેટલાક ભાઈઓ પણ સગા- 
સંબંધીઓની તકલીફ જોઈ ઉપવિત (જનોઈ) 
ઉતારી, પાછા સતપંથમાં ભળી, ખાવા-પીવાનો 
વ્યવહાર શરૂ કરવા લાગ્યા. આના કારણે 
સુધારાની ચળવળને મોટી અસર થઇ અતે 
ચળવળ લગભગપડી ભાંગી. 

આ ચળવળ દરમ્યાન આપણી ક. ક. પા. 
જ્ઞાતિના સંતશ્રી લાલરામજી મહારાજના પટ 
શિષ્ય ઓધવરામજી મહારાજની મુલાકાત વડીલ 
શ્રી રતનશી ખીમજી ખેતાણી સાથે થઈ. સનાતની 
ચળવળની બગડતી ગંભીર પરિસ્થિતિ અંગે થયેલ 
વાર્તાલાપ પછી શ્રી રતનશી બાપાના વિચારોમાં 
પરિવર્તન આવ્યુ. 

ઓધવરામજી મહારાજે રતનશી બાપાને 
ભલામણ કરી કે, તમો શુદ્ધિવાળા ભાઈઓ જ્ઞાતિ 
સાથેનો સંબંધ તોડી નાખી સુધારાની આશા રાખો 
છો, તે શક્ય નથી જણાતું. હાલ તમે અલ્પ 
સંખ્યામાં છો, માટે અગર તમે જ્ઞાતિ બહાર થઈ 
જશો તો તમારા વ્યવહારો અટકી જશે. તમે જ્યારે 









મ ક સબાતબ ધર્મ પબિકા ક. ભ અ ઇના 
નાતિવીરને આપીએ સાચો વત્યાય 


મર રા વિશ્રામ કાનાણી - પ્રમુખશ્રી, શ્રી અખેલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ... 
આપણી સમાજના ત્તણ મુખ્ય સુધારાવાદીઓ થઈ ગયા.. 


બહુ સાંખ્યક થઈ જાઓ ત્યારે સતપંથવાળા સાથે 
સંબંધ કાપી શકો, પણ અત્યારે નહીં. બીજીબાજુ 
શુદ્ધિવાળાઓના આવા વ્યવહારથી સામાન્ય 
જ્ઞાતિભાઈઓને પણ શુદ્ધિવાળા ભાઈઓ પ્રત્યે 
સ્વભાવિક અણગમો ઉત્પન્ન થયો હતો... કે 
અમારી સાથે ખાવાપીવાના સંબંધો નથી એટલે 
તમે અમારા શેના ? સત ઓધવરામજી 
મહારાજના સૂચન બાબતે રતનશીબાપાએ 
નારાયણજીબાપા સાથે ખૂબજ નિખાલસ ચર્ચા 
કરી. પરંતુ નારાયણજીબાપા આ બાબતે કઈ પણ 
બાંધછોડ કરવા તૈયાર થયા નહીં. એટલે નાછૂટકે 
રતનશીબાપાએ નારાયણજી બાપા પાસેથી દુઃખી 
મને રજા લઇ, અલગ થઈ સુધારાની ભાંગી પડેલ 
ચળવળને આગળ ધપાવવા, પ.પુજય સંત 
ઓધવરામજી મહારાજનું સાનિધ્ય સ્વીકાર્યું. 

ત્રીજો પ્રવાહ: જ્ઞાતિમાં ખરેખર ધાર્મિક 
જાગૃતિ લાવવાનો સાચો શ્રેય આ ત્રીજા પ્રવાહના 
શિરે છે. આ પ્રવાહના આગેવાનાંને 
“સુધારાવાદીઓ “કહેવાતા. ઉપર જણાવ્યા 
પ્રમાણે બીજા પ્રવાહની જાગૃતિમાં આવેલ ઓટ- 
સ્થાગેતતા આવતાં પરમ પૂજય જ્ઞાતિવીર શ્રી 
રતનશીબાપાએ, પ. પૂજ્ય ઓધવરામજી 
મહારાજની સલાહ અને માર્ગદર્શનમાં શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનને જ્ઞાતિના ઇષ્દેવ 
તરીકે સ્વીકારી સનાતની ચળવળને તત-મન- 
ધનથી ખુબ જ વેગવાન બનાવી. આજે આપણે 
જોઈ શકીએ છીએ કે જ્ઞાતિનો ખૂબ જ મોટો વર્ગ 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનને ઇષ્ટદેવ તરીકે 
સ્વીકારી પીરાણા-સતપંથને સદતર છોડી મુળ 
સનાતન ધર્મમાં પ્રવૃત્ત છે. અગાઉ જણાવેલ 
પ્રવાહો કે જેમાં સિમિત અલ્પસંખ્યામાં લોકો 
સનાતની બન્યા હતા, તેની સરખામણીમાં આ 
પ્રવાહમાં લાખો લોકો સનાતની બન્યા. ૫% 
લોકોને છોડી, લગભગ સંપુર્ણ જ્ઞાતિ સનાતની 
બની ગઈ છે, એવુ પણ કહી શકાય. આજે કર્ક 
કડવા પાટીદાર જ્ઞાત્તિ સનાતતતી હોવાનુ ગૌરવ 
અનુભવતી હોય તો તેનો મુખ્ય શ્રેય ત્રીજા 
પ્રવાહને છે, જેની જાણ આજતા યુવા વગને હોવી 
ખુબજ જરૂરી છે. 

શરૂઆતમાં રતનશીબાપાએ પણ 
શુદ્ધિકરણ કરાવી દસ વર્ષ સુધી જ્ઞાતિ સાથે ખાવા- 
પીવાના વ્યવહાર બંધ કર્યા હતા. પરંતુ જ્ઞાતિ 
સુધારાની ચળવળ પડીભાંગતા તે આગળ ધપે એ 
હેતુથી તેમના વિચારોમાં પરિવર્તન કર્યું. ખાવા- 
પીવાનો વ્યવહાર તેઓએ જ્યા પીરાણા- 
સતપથની ક્રિયાકર્મ ન થતાં હોય, તેમજ અમી કે 
નુર કે પાવળની ગોળીનો વપરાશ ન થતો હોય, 
ટૂંકમાં સનાતની બની ગયા હોય પણ દેહ શુદ્ધ તતા 
કરવી હોય એવા જ્ઞાતિ-સમૃહ એકઠો મળે ત્યાં 
જ્ઞાતિ ગગાસ્વરૂપમાં જમવાનુ ઉચિત માની તેમણે 


શરૂ કરેલ સુધારાની મઉરામેરેરણિ ભ ળાવાઉ()[1] 


રતનશી બાપાએ મનથી સનાતન ધર્મ 
સ્વીકારવાના મુદ્દા પર વધારે ભાર આપ્યો, નહીં 
કે દૈહશુદ્ધિ જેવા કર્મકાંડો ઉપર. પહેલાં માણસ 
દિલથી સનાતન ધર્મ સ્વીકારે તો પછી ધીરે-ધીરે 
કર્મકાંડ થઈ પડશે. આ તેમની રણનીતિ હતી, જે 
ખુબ જ સફળ રહી. ૫. પુજ્ય ઓધવરામજી 
મહારાજના સાનિધ્યમાં ગામે-ગામ પ્રચાર-પ્રસાર 


કડ સંધાન પાના ન. 
પ. 







111116: 1110:////0/પ/.1૦106|વદ્ઞ'.૦૦।૧/101દ1/ 2૮0૦ 1012 
૦1દ[: 11 છજી'૦૮10૮વદ્વા'.૦૦11 





2020-11 -રદ્ાંદ્વા1૬[1| [11111] --૦પ૫1૦૦ ૦0 [-)011161 1/૮1] 2િલ્'વ10061હ [1072] 





38 / ।। સનાતન પરગો ઘર્ગ।। ખ્‌ ગન. સબાલબલ 





ઝા ગા. 
વ્ય 


ગા 


ા 


ર 5૦૦ 56100/ 


ક જ 


યા 


ક 2 મ થપાવલી ગૌર નરે વર્ષ છો ગત શુષજામનાઇ | 





ભો કરી જ્ઞાતિજનોને જાગ્રત કરવા પ્રયત્તશીલ રહ્યા. 

તેમાં ઓધવરામજીના પટ [શિષ્ય દયાલદાસજી 
કુ મતા મહારાજનો પણ ખૂબ સક્રિય સાથ મળ્યો. 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરની શરૂઆત 

ન શા વિરાણી, મોટીથી કરવાની તૈયારી હતી. પરંતુ 

1 વિખવાદ થતાં કામ ખોરભે પડયું. તે સમયે 

ન 1 બોરડીટિંબા કંપામાં વસતા વિરાણીવાસીઓ 

તૈયાર થતાં વિક્રમ સંવત ૧૯૮૪ શ્રાવણ (ભીજા) 

સુદ ૧૧ અને શનિવાર [તા. રદ-ઓગસ્ટ- 

ન ,૯૨૮)ના પ્રથમ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરની 

ર1 પ્રાણપ્રતિષ્ઠા રતનશી બાપાએ સાથીદારો સાથે 

મળી કરાવી. ત્યાર બાદ વિક્રમ સંવત ૧૯૮૬ 

ણ શ્રાવણ વદ ૬ (તા. ૧૫-ઓગસ્ટ-૧૯૩૦)ના 

ડર જા વિરાણી, મોટીમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરની 

પ્રાણપ્રતિષ્ઠા તેમના સાનિધ્યમાં થઈ. આજ 

મોટાભાગના જ્ઞાતિના ગામોમાં ઇષ્ટદેવ ભગવાન 

શ્રી લકષ્મીનારાયણના મંદિરો બનાવી સનાતની 

1 જાગૃતિ લાવવામાં આ મહામાનવ જ્ઞાતિવીર 

[ર ર્તનશીબાપાનુ તન-મન-ધનથી અમુલ્ય 

યોગદાન છે. 
જ્યાં ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિરોનું 
ણી કેન્દ્રસ્થાન હૉય ત્યાં ભગવાન શ્ર 


મપબિકા ક. શિ ૪ દિપોત્સવી અંક 115 9041244 


લક્ષ્મીનારાયણની પ્રરણા આપનાર એવા સત શ્ર 
ઓધવરામ મહારાજની પ્રતિમા સ્થાપિત થઈ 
હોય, એ સંતશ્રીને યોગ્ય શ્રદ્ધાંજલિ છે. પણ 
જેમણે સંત શ્રી ઓધવરામજી મહારાજને જ્ઞાતિમાં 
મુધારા માટે પ્રવૃત્ત કયાં, શ્રી લક્્મીનારાયણ 
ભગવાનને જ્ઞાતિમાં ઇષ્ટદેવ તરીકે સ્વીકૃત 
કરાવ્યા અને શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના 
મંદિરોની સ્થાપના કરાવી, જ્ઞાતિમાં ધર્મ 
જાગૃતિના જયો [તિધર એવા જ્ઞાતિવીર 
રતતશીબાપાની ભૃમિકા અને યોગદાન જોતા 
તેમની પ્રતિમા આપણા લક્ષ્માનારાયણ 
કદ્રસ્થાનમાં સંત ઓધવરામજી મહારાજ સાથે 
સ્થાપિત કરવી જોઈએ. ત્યારેજ આ મહામાનવને 
જ્ઞાતિએ સાચા અર્થમાં યોગ્ય શ્રદ્ધાંજલે અર્પણ 
કરીછે એવું કહી શકાશે. 

આશા રાખીએ રહી ગયેલ આ તૃટી કે 
ભુલતે આપણે જલ્દીથી સુધારી જ્ઞાતિવીર 
રતનશીબાપાને યોગ્યન્યાય આપીએ. 





ક... 2... ગ... .....................નવિ રનર. 2............સા ના... િડ............. દ .........સ 


દક 


[જ 


ન. 


યાદ કરીઅ.. 


જે જે જ મજ ઝા ઝક ક જ ઝક જ 70 


ટા 


011 


કી 


શ્‌ 


કા 


111116: 111[0://0/0/0/.1૦106|વદ્વ'.૦૦11/|011/ 
૦1દ[: 11 છજી'૦૮10૮વદ્વા'.૦૦11 


[2૮૧0૦ 2 02 


